wain 
yn Clydach Val 


NIFER MAWR WEDI EU LLADD A'W OLWYPO. 


Dydd Gwener, Mawrth T, 1905, digwyddodd damwain ddifrifol yn y Clydach 
Vale, gor Llwynypia, Deheudir Cymru. Cymerodd ezplosion le yn un o'r pyllau, 
'—yn No. I Mine—trwy i fflam un o'r lampau ddyfod ìi gyfarfyddiad a nwy cron- 
edig. Rhedodd y tan ar-unwaith, ac mewn ycbydig o amscr yr oedd un ran o'r 
pwll yn tanio fel ffwrnes... Achubwyd 65 mewn un lle gan y rescu2 nariy, a phe 
buasai y rhai hyn wedi bod 3 munyd yn hwy heb eu gwaredu, buasent .yn mhìÌith 
ylladdedigion.. Y mae 10 o gyrph eisoes wedi eu eael, ae ofnir y bydd nifer y 
lladdedigion oll o 82 i 95. 


byd yf byd y I drF dydy hyf y FF FTA FU ÍR: 


Beth yw'r alaeth glywir heddyw, 
Chwerw gri yn Ngwlad y De ? 
Gweddwon syn, a phlant amddifaid 

_ A ddyrchafent uchel le' 
Âm anwyliaid wedi trengu 
Yn nyfnderoedd y Pwll Gle, 


Adsain galar, dwfn och neidiaw 


Glywir yn y pruddaidd fro. 


Yn y Glydach, ger Llwynpia, 

_ Bu y ddamwain frawchus hon, 
Pruddaidd iawn y pâr yr hanes,— 
Fe sobreiddia pob rhyw fron ; 

Marwol ergyd oedd i luawe, 
Ac anafodd lawer un, 
Ffrwydriad erchyll gariai dynged 
Eiddil lanc a gwrol ddyn. 


— Gyd-gyfarfyddiad nwy â gweníflam 


'Barodd ergyd trwy y lle, 

“Ac fe red y fflam yn gyflym 
Fel y parodd goelcerth gre'; 
Braw ac arswyd ar bob gwyneb, 

_ Gwelwi wnai y dewra'i íryd, 
Wrih ystyried maint enbydrwydd 
Colli bywyd, newid byd. 


Hawdd oedd canfod maint y disinyw 
A ddigwyddodd yn y lle, 
Yr eneidiau gwerthfawr, drudfawr 
A ddolefant â chri gre', 
Tadau, brodyr a ehu geraint, 
Mown peryglon marwol mawr, 
Pwy all fesur maint dioddefaint 
Y trueiniaid oedd i lawr. 


(i 


Ymgais di>wr a wnaed r unwaith 
Î roi cymhorth iddynt hwy, 
Eu cyd-weithwyr ar y glanau 
Da a wyddant y mwwr glwy' z 
Estyn 'mwared i'r truôíiniaid 
Hyn a lanwai pryd bêb un, 


__; Ŵyda sel a nerch dih»fal 


megnia pob rhyw dd, 


Bynion dewr ar fyr ddisgynent 
Gyda'r amoan clo<fawr hwa ; 

Meriant 24gsa yn eu hymdreeh, 
Haeddent ddiolch y byd crwn ; 

Gweithient gydag egni clodfawr 
Achub wnaethant lawer tâd, 

Teg yr ymdrech, mawr y wobr, 
O dan nodded nefol Dad. 


Dylem ddiolch i'r Tâd nefol— 
Diolch am dcugaredd gavâ—- - 
Am na fuasai mwy yn gelain, 
Mwy yn gorwedd yn eu gwaed ; 
Be ar arall awr e'r diwrnod : 
Digwyddasai'r ffrwydriad hon, 
Cyfrif caneedd wnaem yu gelain,— 
Diolch weddai pob rhyw fron. 


Mae gweddiau'r wlad yn estyn 
â&t orseddfainc y Duw Dad, _ 
Aw ymwared i'm henwyd, 
Am oleuni ar eu stâd ; 
'Tad 'r amddifad ddyry iddynt 
Nawdd a chymhorth yn eu lees, 
Gwenau'r nefoedd a fo drostynt 
Yn daenedig trwy eu hoes! 


GALARWR, 





